MARWNAD, 


ER 
COFFADWRIAETH 


AM 


Y Parchedig DAFYDD WILLIAMS, 





Gweinidog yr Efengyl yn Llanfair-Muallt, 


YR HWN A FU FARW Y 7FED O RAGFYR, 1820, 
YN 49 oED. 


Bii 


cwm yH 


| | | GAN IEUAN ARTHUR, 
MAES-CBFN-Y-FFORDD. 





Mae'r doeth a'r annoeth yr unwedd—yn H— 
Mae mawrion a bonedd, 
Â'r diwyd rai o'r diwedd, 
Gampwyr byd a gwymp Ŵr bedd. 





[LLANYMDDYFRI: Argraffwyd yn Swyddfa y LueuAo, 
GAN J. JONES. 














MARWNAD, &c.__.* 


eawn 





RE. Hyn a barodd alar mawr 
I blant Seion sy 'n y frwydyr, 
Megis brodyr ar y llawr, 
O waith colli doeth weinidog 
'Anwyl, enwog yn ei ddydd, 
Mae blinderau a goíidiau, 
“Llawer sy” â'u bronau'n brudd. 
2 Och! oedd hyn ï gantref Buallt, 
Och! o fewn i'r Wenallt hardd, 
Och! waith collir fath blanhigyn 
'_ Oedd â'i wreiddyn-yn yr ardd; 
Och! waith tôri canghen ffrwythlon 
Oedd dân lwyth o ffrwythau liawn, 
A flagurodd er mawr gynnydd, 
Y boreuddydd a'r pr y YW 
3 Mae dolurus gyd-alaru 
Fry ac obry, yma thraw, 
Yn enwedig drwy'r eglwysi. | 
Mae galaru ar bob llaw, 
O waith marw un môr enwog, 
A godidog gyda'r gwaith, 
Yny fr wydyr gyda'i i fr odyr,. 
Hyd nes cyrhaedd pên ei daith. 


'n (AWM yw'r newydd a dramwyod&, 






































3 


4 Fe ga'dd WiLLIAMs nerth i sefyll 
Megis yn y gwersyll gwiw, 
Ar Ŵ muriau hwyr a boreu 
. Hir flynyddau dros.eìi Dduw; 
Fe bregethodd e'r bygythion 
F Yno i ddynion yn ei ddydd, 
“ Nes daeth awr ei ymddatodiad, 
â Ca'dd o'i alwad fyn'd yn rhydd. 
|| _ 8 Yn ddiyngan fe ddaeth angeu, 
|. "— Gelyn llawn â'i golyn llym, 
Trawodd biler mawr o'r eglwys 
Draw i orphwys yn ei rym; 
Hyny barodd gwmwl dirfawr 
| Ar ei goror oedd mor glir, 
| Seren oleu a fachludodd 
| Adre? hedodd hon yn wir. 
6. Du oer dristwch sydd yn Llanfair, 
Ê Alaeth, trymder mawr ei bwys, 
Waith rhoi yno un o'r werin, 
Blaenor byddin, dân y gwys, 
Ar oer arffed bedd i orphwys, 
Yno dodwyd pwys ei ben, 
Yn y graian 1 gael gorwedd, 
Acw'n llariaidd dan y llen. 
. 7 Fe ddihangodd WILLIAMS anwyl, 
Caw'd ei arwyl gyda ni, 7... 
Gwaith ei osod ef mewn amdo 
Bu mawr wylo dagrau'n lli, 
Am nas gwelir mwy.mo'i wyneb, 
Ac na chlywir dim o'i lais 
'Trwy'r eglwysi a'r ardaloedd 
Hyn a barodd oeraidd glais. 













A 


8 Fe ga'ud gymhorth cyfamserol... 
o Yn wastadol gyda'r gwaith, 
Fy» Gydag ordeinhadau'r eglwys. 

| Cerddai'n gymhwys drwy ei daith, 
Gan bregethu yn dra golau 

Gyflawn ddyledswyddau dyn, 
Ac am drefn iachawdwriaeth, 
| Mewn athrawiaeth bur gytun. 


0 Yng winllan fe fu'n ddiwyd 
n ei fywyd hyd ei fedd, 
Fe lafuriodd wrth lafaru, 
Gan ddyrchafu Brenin hedd, 
. A chan ddyweyd moôr angenrheidiol 
' Ydoedd gwaredigol ras, 
Sefwch ronyn yn y frwydyr 
Megis brodyr ar y ma's: 
10 Cofiwn am ei ddwys gynghorion â 
Mewn odfeion lawer gwaith, 
Gyda doethion iawn orchmynion. 
Amryw droion trwy ei daith, 
A ddywedodd gyda theimlad 
Llawn o gariad at ei Dduw, 
Ac mewn dolur am gyflyrau 
Gwael eneidiau dynol-ryw. 
11 Gwelir adwy-yn yr eglwys 
Eisiau ejsoes ar ei ol, 
Aeth at Iesu i.Baradwt ys, 
Ï gael gorphwys yn ei gôl; 
Mae e'n moli ei Anwylyd, 
o o O fewn parthau'r gwynfyd gwych, 
y Ffydd a drôdd yn ôlwg iddo, 
| Nid. oe$ arno eisian drych, 





5 


12 Huan oleu a fachludodd  - 
Yn ardaloedd gwlad y de”, 
Darfu grym ei belyderau 
i. Yma'n ddiau yn mhob lle; 
| Dros y terfyn-gylch ehedodd, 
Fe ddihangodd trwy ei daith, 
Wedi cyrhaedd pen ei yrfa 
Mewn i'rlân orphwysfa faith. 
í | _ J19 Gweinidogion.a blaenoriaid, 
Dïaeoniaid yn gytun, 
Sy'n galaru mewn. gwyl oeraidd, 
Gyda'r gwaraidd rai bob un; 
Na foed i chwi ddigâloni, 
Daliwch ati ronyn bach, 
Fe saif Iesu gyda'i eiddo. 
Hyd nes delont adre'n iach. 
14 Fe fu DAFYDD yn y frwydyr 
ì -  .. Gyda'i frodyr, do cynhyn, > 
' Cafodd nerth gan Dnuw'r uchelder, 
Trwy gyfiawnder Iwsu gwyn, 
Tra fu'n aros ar y muriau, 
Megis milwr ar y masg. 
Traethodd yno'r hen Brad 
Fawr am iachawdwriaeth gras. - 
15 Melys oedd ei ymadroddion, :: 
A'i gynghorion gloywon pon, 
A bregethodd ef i'r bobl 
Am. beth o dragwyddol bwys; 
| Mewn i'r odfa pan y deuai, 
ì, it MA ddysgwyliai rhai gaol &w todd, 
Am eifod e'narferdelio 
Gyda S$EmL0, Brenin hedd, 








ì ; 


i 
| 
|, 
| 
| 
Î 


6 


16 Cariodd e'r athrawiaeth iachus, 

Ddiesgeulus, oll ar led 

Gan ddyweyd bod addewidion 
Braf i'r rhai sydd union gred, 

Ac am gyfiwr anghysurus 
Pob rhyw gyfeiliornus rai, 

Fe fu gofid ar ei galon 
Amryw droion yn ddilai. 


17 Tadmaeth tyner oedd i'r clwyfus 
Rai f7ai'n ofnus lawer gwaith, 
Wrth wel'd meithder y gwastadedd, 
Cyn cael cyrhaedd pen eu taith; 
Taer weddïodd ar Dpuw'r nefoedd, 
Godi eu hysbrydoedd hwy, 
Nes caent olwg ar ogoniant 
Dwyfol haeddiant marwol glwy”. 
18 Ei ddyddanwch oedd Duw'r heddwch 
: A'I ddifyrwch ddyddiau'i oes 
Oedd dyrchafu'r Arglwydd Izsu, 
Am ei brynu ar bren y groes; 
Aberth cyfiawn pen Caffaria, 
Gwir FESssIAH oedd ei sail, 
Trwy gyfiawnder mawr y Duwdod, 
A: theilyngdod Appa'r ail. 


19 Darfu oriau dyddiau DAFYDD, 

Mae e'n llonydd gyda'r llu, 

Fe fu marwiddo'n elw, 
Ca'dd ei alw fynu fry, 

Wedi gorphen i gael gorphwys 
O fewn i'r baradwysaidd wlad, 

Gyda'i Frawd, a chyda'i Brïod, 
Gyda'i Dduw, a chyda'i Dad. 


2 


sa IU yf DI A ID Y 


Goe Y Si FFA YF 





















GG “o —_ ——_———— ——— a a i a a oU wn 2m Nia Mr 


T 


20 Na thristewch fel rhai heb obaiih, 

Ceisiwch berffaith gadarn ffydd, 

Gyda chalon edifeiriol 
Yn wastadol, nos adydd ; 

Er bod un o'r gwyliedyddion 
Wedi dianc tua thre', 

Fe bâr Duw ryw lais i alw 
Rhyw un eto i lanw ^i le. 


»21 Nawr fe gollwyd ei gyfeillach, 
Ni ddaw mwyach yma nol, 
Pob rhyw enw, pawb a aned, 
A gânt fyned ar ei ol; 
Ar fyr enyd cawn ein symud 
Draw dân gyrau'r sweryd gwyw, 
Fe ddaw'r alwad yn ddirofyn, 
Angeu yw terfyn pob dyn byw. 
22 Cyflawn oedran ein Iachawdwr 
A Phryniawdwr dynol-ryw, 
Oedd deunaw cant a naw ar hugain, 
Heb un amgen, eglur yw, 
Pan rho) wd W1LLIAMS ,wrmwyncidd-lan 
Yn y graian dan y gro, 
A'i anfarwol enaid siriol 
Hedodd fry i'r nefol fro. 


*. 28 Naw a deugain o flynyddau 
Ydoedd yntau, meddant hwy, 
Pan y rho'wd ei gorff i'r gweryd, 
Heb ddychwelyd yma mwy ; 
Ai enaid sydd ar fynydd Seion, 
Yno'n moli'r Oen dilyth, 
Wedi dechreu'r anthem hyny, 
sydd heb ddiwedd iddi byth. - 


k 





8 


24 Arglwydd dâlei anwyl Brîod 
Trwy bob trallod yn y byd, 
Dyro wedd dy wyneb siriol 
Yn wastadoliddi o hyd; 
Pan b'o stormydd arni'n euro, 
Nertha 'i yno'n gadarn iawn, 
Nes b'o llewyrch Haul eyfiawnder, 
O'r uchelder arni'n llawn. 
25 Duw rho nerth i fod yn ddiwyd, 
Nid yw'n bywyd byr ond brau, 
Nid oes.amser hir i aros, 
Mae pob einioes yn byrhau; 
Nid yw dyddiau dyn ond dyrnfedd, 
Yn y cau-fedd maes o law, 
Byddwn ninnau yn ddiameu, 
Dân law angeu, brenin braw. 


26. Bechaduriaid, dowch at IEsu, 
“ Na foed ichwi fod yn ol, 

Ac na chariwch lestri gweigion, 
Fel gwnaeth y morwynion íïôl; 
Ceisiwch nerth i lwyr ym wrthod” 

A phob pechod îs y nen, 
Gan roi'r clod. i DDuw'r gogoniant, 

Parch a moliant, Wyne 1men. 





: DIWEDD. 








J, J0nes, W— Llanymddyfri. 





ww 





Bai 


LL. 





